
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes lthaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



60 THE CAMBRO-BRIT0N. 

YMSON CATO*. 

Rhaid yw mai hyn — Plato, darbwilli di 
Yn wiw — os amgen, py hwn obaith myg, 
Hon hof eidduned, yr hiraethiant hyn 
Am anvarwoldeb ? ynte o ba le 
Hwn arswyd cudd, y cryd tumewnawl hwn 
Rhag syrthiaw idd y dim? Py idd ei hun 

Y cilia Enaid, y brawycha ihag 
Divancoll ? Yw y Duwdawd yn cyfroi 
Sydd ynnom ; nev ei hun a arwyddâa 
Ryw vyd àr ol, a bod tragwyddawl oes 

I Ddyn. Tragwyddawl ! ti, y syniad cu, 
Ovnadwy ! trwy ba amryw vod heb brawv, 
Pa droion, pa gyvlyrau newydd sy 
Raid ini drwyddaw ! mae ëangder wedd 
Dieithav rhagov ; ond cysgodion ynt, 
Cymylau, a thywyllwch oddiar hyn. 
Attaliav yma. Od oes gallu vry, 
(Ac Anian, trwy ei holl weithredion maith, 
Goralwa vod,) raewn rhinwedd hofa eve ; 
A hyn à hofa rhaid mai dedwydd yw. 
Ond pa bryd, neu pa le? Y byd hwn gwnaid 
I Caisar. BIinav àr amcanion mwy — 
Mae rhaid i hwn ddiweddu arnynt byth. 

Màl hyn amarvawg wyv — My marw ac 
Fy myw ynt rhagov addien ac iachâad. 
Hwn haiach dyga ddiwedd arnav vi ; 
Ond hon mynega byth nas byddav marw. 
Yr Enaid, cadarn yn ei hanvod, gwena àr 

Y Hevnyn noeth, dirmyga hi ei vlaen : 
Divlanant hwy y Ser, yr Haul ei hun 
Gàn oed á welwa, Anian sodda mewn 
Blynyddau ; ond tydi blodeui drwy 
Anvarwawl ieuant, heb eniwed gàn 
Elvènau brwd o var, devnyddion briw, 
A bydoedd ár ymgolli yn eu frwch. 

Awst 23, 1821. Idrison. 

* Our readers cannot fail to be gratified witn this excellent version of 
Cato's Solii.oo.uy, and will be at no loss to recognize in it the hand of a 
master. — Ed. 



